સંગીતકાર મદનમોહને ફિલ્મ 'ગઝલ'માં એક જ ઝમીનની બે ગીતનુમા ગઝલ પૈકી એકમાં 
તાલ કહેરવા અને બીજીમાં તાલ દાદરાનો પ્રયોગ કર્યો છે, એ છંદ અને તાલના વિવરણ સહિત 
પ્રસ્‍તુત છે. એક જ ઝમીનની બે ગઝલ એટલે કે જેના છંદ, રદીફ અને કાફિયા-વ્યવસ્થા 
એકસરખા હોય એવી બે ગઝલ. 


વ્‌ 
ઇશ્ક કી ગર્મી-એ-જઝબાત કિસે પેશ કરું 

એ સુલગતે હુએ દિન રાત કિસે પેશ કરું 

ગાયક : મોહમ્મદ રફી 

છંદ : ગાલગાગા લલગાગા લલગાગા લલગા 

રદીફ : કિસે પેશ કરું 

કાફિયા : જઝબાત - રાત 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમત 

તાલ : કહેરવા (૮ માત્રા) 

તાલ કહેરવાની ચોથી માત્રાથી ઉપાડ 
1101[235://૫/૪/પ/.%૦૫૫૫૩૦.૦૦1૧1/૪/૧(૦[1?૫-1514૨11153૫/0-દ 


ર૨ 
નગ્મા-ઓ-શેર કી સૌગાત કિસે પેશ કરું 

યે છલકતે હુએ જઝબાત કિસે પેશ કરું 

ગાયિકા : લતા મંગેશ્કર 

છંદ : ગાલગાગા લલગાગા લલગાગા લલગા 

રદીફ : કિસે પેશ કરું 

કાફિયા : સૌગાત - જઝબાત 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્ત 

તાલ : દાદરા (૬ માત્રા) 

તાલ દાદરાની ત્રીજી માત્રાથી ઉપાડ 
101[235://૫/૪/પ/.૪૦૫૫૫૩૦.૦૦1૧11/૪/૧1€[11?૫:-:૪2૩2110॥0041ણ૦0 


આ છંદ માટે મોટેભાગે તાલ કહેરવા અથવા દાદરાનો જ પ્રયોગ થયેલો જોવા મળે છે. આ 
છંદની રચના માટે તાલ કહેરવા અને દાદરા સિવાયના તાલનો પ્રયોગ મારા ધ્યાનમાં નથી. 
ઉપરોક્ત બે ગીતનુમા ગઝલ ઉપરાંત એ જ ફિલ્મમાં એ જ ઝમીનમાં એક ગીત પણ હતું જે 
નીચે દર્શાવ્યું છે. 


રંગ ઔર નૂર કી બારાત કિસે પેશ કરું 

યે મુરાદોં કી હસીં રાત કિસે પેશ કરું 

ગાયક : મોહમ્મદ રફી 

છંદ : ગાલગાગા લલગાગા લલગાગા લલગા 
રદીફ : કિસે પેશ કરું 

કાફિયા : બારાત - રાત 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્ત 

તાલ : કહેરવા (૮ માત્રા) 

તાલ કહેરવાની ચોથી માત્રાથી ઉપાડ 


111[123://૫/૫/૫/./૦૫૫૫0૦.૦૦11/૫/7ત10[12?૫-41/10ણ2ગા૪રાળ8 


આ છંદમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' પણ પ્રયોજી શકાય છે. આ છંદ માટે તાલ 
કહેરવાના પ્રયોગમાં કેટલીકવાર ચોથી માત્રાને બદલે પાંચમી માત્રાથી પણ ઉપાડ કરવામાં 
આવે છે. આ જ પ્રકારની ફિલ્મ 'દિલ કી રહેં'ની મદનમોહન દ્વારા સંગીતબદ્ધ થયેલી એક 
ગીતનુમા ગઝલ પ્રસ્તુત છે. 


રસ્મ-એ-ઉલ્ફત કો નિભાએં તો નિભાએં કૈસે 
હર તરફ આગ હૈ દમન કો બચાએ કૈસે 
ગાયિકા : લતા મંગેશ્કર 

છંદ : ગાલગાગા લલગાગા લલગાગા ગાગા 
રદીફ ર કૈસે 

કાફિયા : નિભાએં - બચાએં 
કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-એં 

તાલ : કહેરવા (૮ માત્રા) 

તાલ કહેરવાની પાંચમી માત્રાથી ઉપાડ 


[111૩3://પ/0/૫/.૪૦૫[૫૩૩૦.૦૦111/0/41€112પ-212(4321//૪140,4 


આ જ છંદ માટે તાલ કહેરવા અથવા દાદરાનો પ્રયોગ થયો હોય એવા કેટલાંક વધુ ફિલ્મી 
ઉદાહરણ પ્રસ્‍તુત છે કે જેના તાલ ઓળખીને દરેક પંક્તિઓનો ઉપાડ કઈ માત્રાથી થાય છે એ 
નક્કી કરીને ઉપરોક્ત માહિતી સાથે સરખામણી કરી શકો છો. 


આપકો પ્યાર છૃપાને કી બુરી આદત હૈ 
(મોહમ્મદ રફી અને આશા ભોંસલે) 


ર૨ 
ઠહરિએ હોશ મેં આ લૂં તો ચલે જાઇએગા 
(મોહમ્મદ રફી અને સુમન કલ્યાણપુર) 


૩ 
પ્યાર મુઝસે જો કિયા તુમને તો ક્યા પાઓગી 
(જગજીત સિંઘ) 


૪ 
ઝિન્દગીભર નહીં ભૂલેગી વો બરસાત કી રાત 
(મોહમ્મદ રફી તથા લતા મંગેશ્કર) 


પ 
અપની આંખોં મેં બસા કર કોઈ ઇકરાર કરું 
(મોહમ્મદ રફી) 


૬ 
આપને યાદ દિલાયા તો મુઝે યાદ આયા 
(મોહમ્મદ રફી તથા લતા મંગેશ્કર) 


૭ 
ઝિન્દગી જબ ભી તેરી બઝમ મેં લાતી હૈ હમેં 
(તલત અઝીઝ) 


૮ 
દિલ ને ફિર યાદ કિયા બર્ક સી લહરાઈ હૈ 
(મોહમ્મદ રફી, મુકેશ અને સુમન કલ્યાણપુર) 


૯ 
ઝિન્દગી પ્યાર કી દો-ચાર ઘડી હોતી હૈ 
(હેમંતકુમાર) 


૧૦ 
દિલ કી આવાઝ ભી સુન મેરે ફસાને પેન જા 
(મોહમ્મદ રફી) 


૧૧ 
દો સિતારોં કા ઝમીં પર હૈ મિલન આજ કી રાત 
(મોહમ્મદ રફી અને લતા મંગેશ્કર) 


૧૨ 
ફિર વહી શામ વહી ગમ વહી તન્હાઈ હૈ 
(તલત મહેમૂદ) 


૧૩ 
મેરે મહેબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ 
(મોહમ્મદ રફી તથા લતા મંગેશ્કર) 


૧૪ 
ગમ ઉઠાને કે લિયે મૈં તો જિયે જાઉંગા 
(મોહમ્મદ રફી) 


૧૫ 
હમસે આયા ન ગયા તુમસે બુલાયા ન ગયા 
(તલત મહેમૂદ) 


૧૬ 
દિલ-એ-બેતાબ કો સીને સે લગાના હોગા 
(મોહમ્મદ રફી અને સુમન કલ્યાણપુર) 


૧૭ 
જુસ્તજૂ જિસકી થી ઉસકો તો ન પાયા હમને 
(આશા ભોંસલે) 


૧૮ 


મેરે મહેબૂબ કહીં ઔર મિલા કર મુઝસે 
(મોહમ્મદ રફી) 


11વત/ ડા ત 

115//, બાત્ા1111પંતલુતા', 
[1ાગં1૩૦1૦, 

[પતપ્ડવાવ - 396424, 
ઊ|તા"'ત1 - ।વાંત. 

(10) “919428882032 


૫/0૩્ડા1૦ : 110૩3://511૨૦૬.૧૦૦૮]ાં૯-૦૦111/5ા10/પવંતપ/ડ1ત1વા1ત2ત1/ 


